Cyfeiriad anhysbys: 
Sut gall Llywodraeth Cymru 
wneud gwasanaethau post yn 
hygyrch i bawb 


cyngorar | citizens Amy Dutton 
bopeth / advice MNE aC 


Cynnwys 


Crynodeb 5. ‘Cyfeiriad a Chasglu' yw'r ateb 


e Crynodeb .......... 3 O Gwasanaeth Cyfeiriad a'Clhasglu'' i uu see GT dnd 17 
e Mewn rhifau ....... 4 e Mae pobl yng Nghymru yn cefnogi gwasanaeth 'Cyfeiriad 
acnd elu E A A N 18 
Pam mae gwasanaethau post yn bwysig i bobl yng ° a 'Cyfeiriad a Chasglu' mewn T 
swyddi dc os a 
Nghymru e Beth gall Llywodraeth nesaf Cymru ei wneud? ............... 20 
e Mae post yn hanfodol ar gyfer rheoli bywyd o ddydd i 
dal a a 6 HALLEN 
e Mae post yn helpu pobl i gadw mewn cysylltiad ........... 7 Methodo: 2 
e Methodoleg............ 


Pwy sydd ddim yn derbyn eu post? e Cyfeiriadau............. 23-24 


e Mae pobl yn ei chael hi'n anodd derbyn eu post am 3 


neswmnn O a RA a 9 

e Mae symud o un lle i'r Ilall yn aml yn ei gwneud hi'n anodd i 
Bobïdder TOE een e a E E EA 10 

e Grwpiau ar gyrion cymdeithas sy'n cael eu heffeithio fwyaf 
re TESEN E O NOS A 11 


e Heb fynediad at bost neu gyfeiriad, mae pobl 
yn ei chael hi'n anodd cael gafael ar wasanaethau 


namnnodol a E a A E A 13 
e Mae problemau o ran derbyn post yn effeithio ar iechyd 
pobl a 14 
e Mae llythyrau na chafodd eu derbyn yn arwain at golledion 2 


amanmelE E E E A A 15 


Crynodeb 


Mae ymchwil Cyngor ar Bopeth wedi dangos, ers 2010, bod 1 o bob 10 person yng Nghymru wedi bod trwy gyfnod pan nad 
oedden nhw'n gallu derbyn eu post eu hunain. Mae hyn naill ai oherwydd nad oes ganddyn nhw gyfeiriad, eu bod yn symud 
o un lle i'r llall yn aml neu fod rhywun yn rhyng-gipio eu post. 


Mae'r broblem hon yn effeithio'n anghymesur ar bobl sydd ar gyrion cymdeithas. Mae pobl ddigartref, goroeswyr cam-drin 
domestig, Sipsiwn a Theithwyr a phobl sy'n byw mewn tai ansefydlog fel cychod yn llawer mwy tebygol o wynebu'r 
problemau hyn. Mae llythyrau coll yn achosi niwed sylweddol i bobl. Mae hyn yn cynnwys colli allan ar wasanaethau gofal 
iechyd, budd-daliadau, tai a chyfleoedd cyflogaeth, yn ogystal â cholledion ariannol a dyledion. 


Beth yw'r effaith yng Nghymru? Yr ateb yng Nghymru 


, Dylai Llywodraeth Cymru dreialu gwasanaeth 'Cyfeiriad a 
Nid problem fach yw hon. Mae Ilawer o bobl yn Chasglu', a ddarperir mewn swyddfeydd post, i sicrhau bod gan 


byw yng Nghymru a allai fod yn wynebu mwy Oo > bobl gyfeiriad diogel i'w ddefnyddio a lle diogel i gasglu eu post. 
risg o beidio derbyn gwybodaeth a 


gwasanaethau pwysig gan na allan nhw gael " Bydd mynediad at bost yn hanfodol i lawer o bobl, i'w helpu i wella o sioc 
mynediad at eu post eu hunain neu gan nad oes * ariannol y pandemig coronafeirws. Gall Llywodraeth Cymru hyrwyddo'r 
gaRddyn nhw gyfeiriad sefydlog. . angen am fynediad cyfartal at bost drwy sicrhau cyllid ar gyfer cynllun peilot 
3 o wasanaeth 'Cyfeiriad a Chasglu' i helpu pobl i ailsefydlu eu hunain cyn 
Aseswyd bod tua 12,400 o . _ gynted â phosibl. 
aelwydydd yng Nghymru yn SE E Fn PED FF D'r i EFO o EFE MY RH TE 


ddigartref yn 2019/20. Mae hyn yn bwysig i bobl yng Nghymru 


Nghymru a Lloegr wedi profi cam- gyfer rhai agweddau ar fywyd 
drin domestig yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf. Yng Nghymru, mae hyn 
yn cyfateb i 141,700 o bobl.3 


1. O arolwg cynrychiadol o oedolion yn y DU, a gynhaliwyd gan NatCen. 2. Datganiad Ystadegol Cyntaf, Digartrefedd yng Nghymru, 2019-20, Tachwedd 2020, 3. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, 
cyffredinrwydd cam-drin domestig a nodweddion dioddefwyr - Tablau Atodiadau, Tachwedd 2020 


Mae 3 o bob 4 person yng Nghymru yn cefnogi datblygiad gwasanaeth 


N Amcangyfrifir bod 5.5% y boblyng - | Mae 3 o bob 4 person yng Nghymru yn dweud bod y post yn bwysig ar 
'Cyfeiriad a Chasglu' a ariennir yn gyhoeddus 


Mewn rhifau 


ng Nghymru 


2 
o 


Tx 


o 


4. Ofcom, https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/data/statistics/stats21, 


Mae 3 o bob 4 


person yng Nghymru yn 
dweud bod y post yn 
bwysig ar gyfer rheoli rhai 
agweddau ar fywyd 


Mae2o bob 3 


person yng Nghymru yn 
dweud y bydden nhw'n 
teimlo eu bod wedi'u torri i 
ffwrdd o gymdeithas os na 
allent anfon neu dderbyn 


Mäe 4 o bob 5 


person yng Nghymru yn 
dweud ei bod hi'n bwysig 
bod pobl sy'n ddigartref yn 
gallu cael mynediad at 
wasanaethau hanfodol 


Mae 3 o bob 4 


person yng Nghymru yn 
cefnogi datblygiad 
gwasanaeth 'Cyfeiriad a 
Chasglu' 


www.ofcom.org.uk/_ data/assets/excel doc/0029/214589/Residential-postal- 


trarkver-C1-067A-2020-t32hlec vlcv C2 Tahlil CA 


Ers 2010, mae 7 miliwn o bobl yn y DU wedi 


methu â derbyn eu post 


Mae hyn yn cynnwys: 


8 o bob 10 person sydd 
wedi cysgu allan 


Hanner goroeswyr 
cam-drin domestig 


7 o bob 10 person sydd 
wedi byw mewn llety 
dros dro 


82% y bobl sydd wedi 
byw yn y gymuned 
Sipsiwn a Theithwyr 


Gall y canlyniadau fod 
yn ddifrifol: 


Mae 4.7 miliwn o bobl 
wedi methu â defnyddio 
gwasanaethau allweddol 


Mae 3.6 miliwn o bobl 
wedi colli apwyntiadau gofal 
iechyd 


Mae 1.8 miliwn o bobl 
wedi colli cyfleoedd 
cyflogaeth 


Mae 3 miliwn o bobl 

wedi bod ar eu colled yn 
ariannol - 

£850 y pen ar gyfartaledd 4 


2. Pam mae gwasanaethau 
post yn bwysig i bobl yng 
Nghymru 


Mae post yn hanfodol ar gyfer rheoli bywyd o ddydd 


i ddydd 


Yn 2021, mae 3 o bob 4 person 
yng Nghymru yn dweud bod 
gwasanaethau post yn bwysig ar 
gyfer rheoli rhai agweddau ar eu 
bywydau o ddydd i ddydd. 


Er bod gwasanaethau'n symud ar- 
lein, mae post yn dal i fod yn 
angenrheidiol i lawer. Gall 
llythyrau fod yn hollbwysig wrth 
ddefnyddio gwasanaethau 
hanfodol, rheoli eich arian a 
chadw mewn cysylltiad â theulu a 
ffrindiau. 


Cael mynediad at 
wasanaethau 

Mae 62% y bobl yng Nghymru yn 
dweud bod llythyrau'n bwysig o 
ran eu helpu i ymgysylltu â 
gwasanaethau hanfodol. 


Mae nifer sylweddol o ddarparwyr 
gwasanaethau hanfodol, o 
gwmnïau cyfleustodau i'r 
llywodraeth, yn cyfathrebu drwy'r 
post yn unig. 


Mae2o bob 3 

pherson yn derbyn 

rhyw fath o gyfathrebu 

gan wasanaethau 

iechyd drwy'r post yn 

unig. 

Mae post wedi bod yn arbennig 
o bwysig ar gyfer cael mynediad 
at wasanaethau gydol COVID- 
19. 


Mae'n bosibl bod methu â 
derbyn llythyrau wedi golygu 
bod pobl wedi methu â derbyn 
negeseuon iechyd y cyhoedd 
neu lythyrau brechu pwysig. 
Rheoli eich arian 


Mae bron i hanner y 
bobl yng Nghymru yn 
dweud bod 
llythyrau'n bwysig ar 
gyfer rheoli eu harian. 


Heb fynediad at eu post, byddai 
dros 1 o bob 3 person yn ei chael 
hi'n anodd rheoli eu harian, neu'n 
methu â gwneud hynny. Mae hyn 
yn cynnwys deall a rhoi sylw i 
filiau, cadw cofnodion a chael 
help gyda'u sefyllfa ariannol. 


Mae 41% y bobl yn dweud 
mai derbyn gwybodaeth 
ariannol drwy lythyr yw eu 
dewis cyntaf. 


Pobl ar incwm isel fyddai'n cael y 
mwyaf o drafferthion heb bost, 
gyda 47% yn dweud y bydden 
nhw'n cael trafferth neu'n methu 
â rheoli eu harian heb fynediad at 
eu llythyrau. 


Mae incwm pobl wedi bod yn 
gostwng oherwydd yr argyfwng 
coronafeirws. Mae'n hanfodol 
bwysig bod pobl yn gallu rheoli eu 
harian yn y ffordd sy'n gweddu orau 
iddyn nhw. 


Mae post yn helpu pobl i gadw 


mewn cysylltiad 


Mae 47% y bobl yng Nghymru o'r farn bod 


llythyrau'n bwysig er mwyn cadw mewn 
cysylltiad â'u teulu a'u ffrindiau. 


Mae llythyrau yn arbennig o bwysig i rai grwpiau, 
gan gynnwys y rhai sydd wedi'u hallgâu'n ddigidol. 
Mae chwarter y bobl o gefndiroedd Pobl Dduon a 
Lleiafrifoedd Ethnig yn dibynnu ar bost i gadw 
mewn cysylltiad ag anwyliaid, tra bod 1 o bob 3 
pherson anabl yn dweud bod post yn hanfodol ar 
gyfer eu bywyd bob dydd. 


Mae cadw mewn cysylltiad yn arbennig o 
bwysig ar hyn o bryd, gyda llawer yn 
teimlo'n ynysig oherwydd y pandemig 
coronafeirws. 


I rai pobl, gallai cyfeiriad post agor y drws i aros 
mewn cysylltiad ag anwyliaid a chymdeithas. 


: “Rwyf wedi profi digartrefedd fy hun ac 

: mae'n anodd iawn cael gafael ar gymorth 

: heb gyfeiriad post, doeddwn i ddim yn gallu 

: gwneud cais am swyddi ac ati heb gyfeiriad: 
: post, felly doeddwn i ddim yn gallu dod allan: 
: o'r sefyllfa yn rhwydd.” - Alex 


'Mae pobl heb gyfeiriad sefydlog yn 
syrthio drwy'r rhwyd' 


Ers 2010, nid yw 12% y bobl yn y DU wedi gallu cael 
mynediad at wasanaethau gan nad oes ganddyn 
nhw gyfeiriad i'w roi ar geisiadau 


Mae'r gwasanaethau pwysicaf yn gofyn am gyfeiriad i 
gofrestru, hyd yn oed os na fyddan nhw byth yn anfon 
llythyr drwy'r post. 


e Mae banciau yn gofyn am gyfeiriad i ddilysu 
deiliad y cyfrif pan fyddant yn agor cyfrif 

e Gall hawlwyr reoli Credyd Cynhwysol ar-lein, ond 
mae angen iddyn nhw roi eu cod post i wneud 
cais 

e Mae ysgolion yn gofyn am gyfeiriad i sicrhau bod 
y plentyn yn y dalgylch 

e Mae rhai cyflogwyr yn gofyn am gyfeiriad pan fo 
rhywun yn gwneud cais am swyddi 

e Mae rhai gwasanaethau, fel meddygfeydd teulu, 
yn dweud bod modd cofrestru heb gyfeiriad ond, 
mewn gwirionedd, yn aml nid yw hyn yn 
digwydd. 


Mae hyn yn allgâu pobl heb gyfeiriad sefydlog gan ei 
fod yn eu cloi allan o wasanaethau hanfodol bob dydd. 


7 


3. Pwy sydd ddim yn derbyn 
eu post? 


Mae pobl yn ei chael 
hi'n anodd derbyn eu 
post am dri rheswm 


1. _ Does ganddyn nhw ddim 


cyfeiriad. 

2. Maen nhw'n symud o un lle i'r 
llall yn aml. 

3. Mae eu post yn cael ei ryng- 
gipio 


Ers 2010, mae 1 o bob 10 person yng 
Nghymru wedi bod trwy gyfnod ble nad 
oedden nhw' n gallu derbyn eu post.» 


Er y gall unrhyw un wynebu problemau o 
ran derbyn ei bost ar wahanol adegau, 
mae pobl yn aml yn methu â derbyn eu 
post am fod eu sefyllfa fyw yn anniogel, yn 
ansicr neu'n annhraddodiadol. 


5. O arolwg cynrychiadol o oedolion yn y DU, a gynhaliwyd gan NatCen, 6. 


Datganiad Ystadegol Cyntaf, Digartrefedd yng Nghymru, 2019-20, 
Tachwedd 2020, 7. Llywodraeth Cymru, Darpariaeth llety digartrefedd a 
chysgu allan: Rhagfyr 2020 (fel ym mis Mawrth 2021) 


Nid oes gan lawer o bobl gyfeiriad 


Dywedodd 4 o bob 10 person a oedd yn cael trafferth 
derbyn post mai'r ffaith nad oedd ganddyn nhw gyfeiriad 
sefydlog oedd y rheswm. 


Dyw'r bobl hyn ddim yn gallu derbyn post gan nad oes ganddyn 
nhw gyfeiriad ar gyfer anfon llythyrau iddo. 


Mae hon yn broblem yn benodol i bobl ddigartref sy'n cysgu 
allan. Mae 80% o'r bobl sydd wedi cysgu allan a 69% o'r rhai sy'n 
byw mewn llety dros dro yn dweud eu bod yn cael problemau o 
ran derbyn post. 


DAA. ee e DDAL a oedd yn cael 


trafferth derbyn post wrth gysgu allan mai'r rheswm 
am hynny oedd nad oedd ganddyn nhw gyfeiriad 
sefydlog. 


Yng Nghymru yn 2019/20, roedd dros 2,300 o aelwydydd yn byw 
mewn llety dros dros ac, ym mis Rhagfyr 2021, amcangyfrifodd 
cynghorau lleol yng Nghymru fod dros 60 o bobl yn cysgu allan.” 
Mae'n debygol bod llawer o'r rhain yn ei chael hi'n anodd cael 
mynediad at wybodaeth a gwasanaethau o ganlyniad i'r ffaith 
nad oes ganddyn nhw gyfeiriad sefydlog neu nad ydyn nhw'n 
gallu cael mynediad at eu post. 


“Roedd hi'n anodd chwilio am waith gan fod pawb eisiau postio'r 


cais, a doedd gweithwyr iechyd ddim yn gallu cysylltu â mi gan nad 
oedd gen i ffôn na chyfeiriad" - Dawn 


2. Mae symud o un lle i'r llall yn aml 


yn ei gwneud hi'n anodd i bobl 


dderbyn post 


Mae bron i hanner y bobl nad ydyn nhw'n gallu derbyn post 
yn dweud mai'r rheswm am hynny yw eu bod yn symud o un 
lle i'r llall yn aml. 


Pan fydd pobl yn symud o un lle i'r llall yn aml, mae eu 
cyfeiriad yn newid drwy'r amser. Efallai y byddan nhw'n rhoi 
cyfeiriad y lle y maen nhw'n aros ar hyn o bryd i ddarparwr 
gwasanaethau, ac yna symud i rywle arall wythnos yn 
ddiweddarach. Yna, bydd y gwasanaeth yn anfon llythyrau i'r 
hen gyfeiriad a does dim modd i'r person gael mynediad ato 
mwyach. 


Mae hyn yn effeithio'n benodol ar rai grwpiau: 


e Pobl ddigartref sy'n byw mewn llety dros dro, neu sy'n 
symud o un lle i'r llall rhwng cartrefi ffrindiau ac 
aelodau o'r teulu 


e Mae4 o bob 5 person yn y gymuned Sipsiwn a 
Theithwyr wedi cael problemau yn derbyn eu post 


e Mae pobl sy'n byw mewn cartrefi sy'n symud, fel 
cychod neu garafannau, yn llawer mwy tebygol o gael 
problemau derbyn post 


“Pan oeddwn i'n symud rhwng soffas gwahanol ffrindiau, 
roeddwn i'n newid cyfeiriad yn gyson gyda chwmniau roeddwn 
i'n delio â nhw, ac roedd hyn yn achosi pob math o drafferthion i 
mi.” - Helen 


3. Mae rhyng-gipio post yn 
broblem ddifrifol 


Mae 1 o bob 3 pherson nad ydyn nhw'n gallu derbyn 


post yn dweud mai'r rheswm am hynny yw bod rhywun 


yn ei ryng-gipio. 


Mae hyn yn golygu bod rhywun arall yn mynd â'ch post 


ac yn ei guddio, ei agor, ei ddarllen, ei ddinistrio neu'n 
eich atal rhag cael mynediad ato. 


'Mae'r broblem hon yn effeithio'n enwedig ar oroeswyr 


cam-drin domestig, pobl mewn tai amlfeddiannaeth a' 


r 


rhai sy'n byw mewn cychod neu safleoedd carafannau. 


Canfu ein hymchwil flaenorol bod post hanner 


goroeswyr cam-drin domestig yn cael ei ryng-gipio gan 


y sawl sy'n eu cam-drin. 


Bydd y sawl sy'n cam-drin yn aml yn defnyddio post fel 


ffordd o stelcio, aflonyddu ac arfer rheolaeth bellach 
drwy orfodaeth. Gall hyn gael effaith ddifrifol iawn 
effeithiau ar oroeswyr. 


“Rwy'n cael llawer o lythyrau na fyddwn i am i 
aelodau o'r teulu eu hagor, ond bydda i bob 
amser yn darllen fy mhost ar ôl pawb arall 
gartref. Does gen i ddim preifatrwydd." - Jamie 


Grwpiau ar gyrion cymdeithas 
sy'n cael eu heffeithio fwyaf 
gan ansicrwydd post 


Mae pobl mewn sefyllfaoedd byw anniogel, ansicr neu annhraddodiadol 
yn fwy tebygol o gael trafferthion o ran cael mynediad at eu post. Mae 
hyn yn cynnwys pobl ddigartref, goroeswyr cam-drin domestig a phobl o 
gymunedau Sipsiwn a Theithwyr. Mae pobl sy'n cael problemau derbyn 
eu post hefyd yn fwy tebygol o fod ar incwm is, yn anabl, yn iau, o 
gefndir Pobl Dduon, Asiaidd neu Leiafrifoedd Ethnig ac yn rhentu. 


Mae problemau derbyn post yn effeithio'n anghymesur ar 
bobl mewn sefyllfaoedd byw anniogel, ansicr ac 
annhraddodiadol: 


A oz 


(4% ) 


y bobl mewn y bobl sydd wedi byw 
sefyllfaoedd byw mewn llety dros dro 


y bobl sydd wedi 
cysgu allan 


y bobl sydd wedi y bobl yn y gymuned y bobl sydd wedi 
dioddef cam-drin Sipsiwn a byw mewn parc 
domestig Theithwyr carafanau 


Digartrefedd a cham-drin 

domestig yng Nghymru 

Mae peidio â gallu derbyn Ilythyrau yn dwysáu rhwystrau 
eraill y mae pobl ar y cyrion yn eu hwynebu yn eu bywydau 


bob dydd. Mae'r argyfwng coronafeirws hefyd wedi 
gwaethygu llawer o'r anawsterau y mae pobl yn eu hwynebu. 


Er bod Llywodraeth Cymru wedi cymryd camau i amddiffyn 
pobl rhag cael eu troi allan a digartrefedd ar y stryd yn ystod 
yr argyfwng coronafeirws, mae llawer yn dal i fyw mewn tai 
ansicr. Bu cynnydd hefyd yn y galw am wasanaethau cam- 
drin domestig yn ystod y cyfyngiadau symud, gan wneud 
mynediad at bost a gwasanaethau hanfodol yn bwysicach 
fyth yn ystod y cyfnod hwn. 


Cam-drin domestig yng Nghymru 


Amcangyfrifir bod 5.5% o oedolion rhwng 
16 a 74 oed yn y DU wedi profi cam-drin 
domestig yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.9 


Yng Nghymru, mae hyn yn cyfateb i 
141,700 o bobl. 


Yng Nghymru, yn ystod y cyfyngiadau 
symud, bu cynnydd o 49% yn nifer y 
galwadau i linell gymorth genedlaethol 
Cymru, Byw Heb Ofn. 


Digartrefedd yng Nghymru yn 2019/20 


Aseswyd bod tua 12,400 o aelwydydd yng 
Nghymru yn rhai digartref." 


Roedd bron i 10,000 o aelwydydd dan 
fygythiad o ddigartrefedd. 


Roedd 2,300 o aelwydydd yng Nghymru 
yn byw mewn llety dros dro. 11 


8. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Domestic abuse during the coronavirus (COVID-19) pandemic, England and Wales, (Tachwedd 2020), 9. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Domestic abuse prevalence and victim characteristics - Appendix 
tables, Tachwedd 2020, 10. Gofal Cymdeithasol Cymru, Trais a cham-drin domestig - arweiniad i weithwyr proffesiynol, Rhagfyr 2020, 11. Datganiad Ystadegol Cyntaf, Digartrefedd yng Nghymru, 2019-20, Tachwedd 2020 


4. Gall peidio â derbyn 
llythyrau achosi 
canlyniadau difrifol 


Gall peidio â derbyn llythyrau achosi canlyniadau difrifol 


Gall methu â derbyn llythyrau effeithio ar sawl agwedd ar fywyd bob dydd. Yn aml, gall hyn waethygu pa mor 
agored i niwed yw pobl yn barod a'u hatal rhag cael mynediad at y gwasanaethau sydd eu hangen arnyn nhw 
pan fydd eu hangen arnyn nhw. Mae ymchwil Cyngor ar Bopeth wedi dangos, o ganlyniad i broblemau o ran cael 
mynediad at bost, y gallai pobl ei chael hi'n anodd ymgysylltu â gwasanaethau hanfodol, wynebu anhawster wrth 
gael mynediad at ofal iechyd a bod ar eu colled yn ariannol. 


Heb fynediad at bost na chyfeiriad, 
mae pobl yn ei chael hi'n anodd 
cael gafael ar wasanaethau hanfodol 


Mae nifer sylweddol o ddarparwyr gwasanaethau yn- 
anfon dyddiadau apwyntiadau yn y post. Felly, mae : 


problemau derbyn post yn gallu golygu colli 
apwyntiadau, gan ei gwneud hi'n anodd i bobl 


ymgysylltu â'r gwasanaethau sydd eu hangen arnyn : 


nhw. Heb gyfeiriad, mae pobl hefyd yn ei chael hi'n 
anodd cael mynediad at fancio, cyflogaeth, gofal 
iechyd a gwasanaethau budd-daliadau. 


Rydym wedi clywed gan bobl ddigartref sydd wedi 


colli cynnig o dŷ oherwydd eu bod ddim wedi derbyn: 
eu llythyrau, goroeswyr cam-drin domestig nad ydyn: 


nhw'n gallu cael mynediad at gymorth gan fod eu 
llythyrau wedi'u cuddio a phobl sydd ddim wedi 


derbyn llythyrau apwyntiad canolfan waith neu sydd - 


wedi methu â chofrestru gyda gwasanaethau 
cymorth o ganlyniad. 


Mae 2 o bob 3 pherson yng 
Nghymru (62%) yn dweud 
bod llythyrau'n bwysig i'w 
helpu i ymgysylltu â 
gwasanaethau hanfodol. 


Nid yw 1 o bob 8 oedolyn 
yn y DU wedi gallu cael 
mynediad at 
wasanaethau hanfodol 
gan nad oes ganddyn nhw 
gyfeiriad i'w roi ar 
geisiadau. 


Mae 85% y bobl yng 

Nghymru yn credu ei bod 

hi'n bwysig bod pobl heb 
gyfeiriad sefydlog yn gallu 
cael mynediad at 
wasanaethau hanfodol 13 


Mae Rani yn ddigartref ac, ar hyn o bryd, 
mae'n symud rhwng soffas gwahanol 
ffrindiau yn y Canolbarth. Ar gyfer ei gais am 
fudd-daliadau, defnyddiodd Rani gyfeiriad 
'dan ofal'. Oherwydd hyn, ni welodd Rani 
lythyr yn nodi'r amser a'r dyddiad ar gyfer 
asesiad budd-daliadau dros y ffôn. O 
ganlyniad, roedd yn rhaid i Rani aros yn 
hirach am asesiad ac ni allai gael mynediad 
at gymorth ariannol hanfodol bwysig. 


Roedd Rani hefyd yn ceisio cael cymorth gan 
sefydliad lleol i helpu i gael mynediad at dŷ 
preifat. Yn anffodus, ni allai gofrestru gyda'r 
gwasanaeth hwn gan na allai ddarparu dull 
adnabod na chyfeiriad sefydlog. I Rani, mae 
canlyniadau bod heb gyfeiriad neu le i 
dderbyn post wedi ei gwneud hi'n anodd 
iddo gael yr help sydd ei angen arno ar adeg 
anodd. 


Mae grwpiau ar y cyrion mewn 
perygl arbennig o golli 
apwyntiadau iechyd oherwydd 


Mae problemau o ran 
derbyn post yn effeithio ar 


iechyd pobl 

Mae dros hanner y bobl sydd wedi cael trafferth 
derbyn eu post wedi colli apwyntiadau sy'n 
gysylltiedig ag iechyd o'r herwydd. 


nad ydyn nhw'n gweld eu 
llythyrau 


Mae hynny'n golygu bod 3.6 miliwn o bobl yn y DU wedi colli o 
leiaf un apwyntiad gofal iechyd, os nad mwy, yn ystod y 10 
mlynedd diwethaf. Mae hyn yn cael effaith ganlyniadol enfawr 
ar y GIG hefyd - cafodd bron i 1.5 miliwn o apwyntiadau cleifion 
allanol ledled Cymru eu colli dros y pum mlynedd diwethaf, gan 
gostio hyd at £240 miliwn.!? 


roedd colli apwyntiadau meddygol yn ganlyniad 


e 3 o bob 5 goroeswr cam-drin domestig 
e 20 bob 3 sy'n cysgu allan 


Rydym yn gwybod bod gwasanaethau iechyd, fel meddygfeydd e 4o bob 5 aelod o'r gymuned Sipsiwn a 
teulu neu ysbytai, yn defnyddio post i gysylltu â chleifion am Theithwyr 

apwyntiadau, canlyniadau a gwybodaeth bwysig arall. Mae ba ———r' ' I II EE 
methu â derbyn llythyrau gan y gwasanaethau iechyd yn golygu 

bod pobl yn colli gwybodaeth bwysig sy'n gysylltiedig â'u cyflwr 

iechyd neu eu triniaeth. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| O'r rhai a oedd yn cael trafferth i dderbyn post, 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Mae pobl heb gyfeiriad yn ei chael hi'n anodd cofrestru 
: gyda meddyg teulu 


Mae hi i fod yn bosibl i bobl heb gyfeiriad gofrestru gyda 

| meddygfeydd teulu. Fodd bynnag, yn ymarferol, mae pobl 

' ddigartref, ac yn enwedig pobl sy'n cysgu allan, yn wynebu 
| rhwystrau wrth geisio cael mynediad at ofal iechyd gan nad oes ; 
; ganddyn nhw gyfeiriad sefydlog. | 14 


1 * 
12.:BB€ News; https: /www:bbe-co.uk/news/ukcwales-49263455; (eyrchwyg ym-mis-Chwefror -:-:-:-+-:-:-:-> ; 
2021) 


Heb bost, mae pobl yn colli 
cyfleoedd am swyddi a thai - 
ac yn ei chael hi'n anodd 
ailsefydlu eu hunain 


Heb fynediad diogel, dibynadwy a 
fforddiadwy at eu post, mae pobl yn 
wynebu problemau ymarferol, ariannol 
ac iechyd 


Ar gyfer grwpiau ar y cyrion, mae methu 
â chael mynediad at bost yn 
ymwreiddio'r rhwystrau y maen nhw 
eisoes yn eu hwynebu. Gall diffyg 
mynediad at bost waethygu eu sefyllfa 
ariannol, eu cyflwr iechyd neu eu hatal 
rhag sicrhau tŷ neu swydd newydd. 


Mae bron i hanner y 
bobl yng Nghymru 
yn dweud bod post 
yn bwysig ar gyfer 
rheoli eu harian 


jm en Y WE GWE Y | 


| Mae llythyrau na chafodd eu derbyn yn arwain at 
; golledion ariannol 


Mae'r niwed ariannol y mae pobl yn ei wynebu yn amrywio yn 
: dibynnu ar eu sefyllfa fyw: 


e Mae pobl heb gyfeiriad sefydlog, fel pobl sy'n cysgu allan, yn ei chael 
hi'n anodd agor cyfrif banc neu dderbyn budd-daliadau. 


e Mae pobl sy'n symud o un lle i'r llall aml, fel y rhai sy'n symud rhwng 
soffas ffrindiau, yn aml yn colli llythyrau pwysig ac yn gallu ei chael hi'n 
anodd rheoli eu harian ac unrhyw ddyled sydd ganddyn nhw o'r 
herwydd. Gall llythyrau am apwyntiadau'r Ganolfan Waith na chafodd 
eu gweld arwain at golledion ariannol ar ffurf sancsiynau budd- 
daliadau. 


e | bobl mae eu post yn cael ei ryng-gipio, fel y rhai sy'n dioddef cam- 
drin domestig, gall y sawl sy'n gwneud hyn guddio llythyrau ariannol 
pwysig oddi wrthyn nhw, gwneud cais am gredyd yn eu henw gan 
ddefnyddio gwybodaeth y daw o hyd iddi yn y post neu guddio biliau 
fel na fyddan nhw'n cael eu talu, gan achosi i oroeswyr fynd i ddyled. 


Stori Andy 

Mae Andy yn ddigartref ac yn byw ar y strydoedd yn y Gogledd. Weithiau, mae 
Andy'n aros mewn llety dros dro ond nid oes ganddo gyfeiriad sefydlog. 
Oherwydd hyn, mae'n cael trafferth derbyn post. Ni welodd Andy lythyr pwysig 
am ei fudd-daliadau gan ei fod wedi'i anfon i lety gwarchod yr oedd wedi aros 
ynddo o'r blaen. Roedd peidio â gweld y llythyr hwn yn golygu bod Andy wedi 
colli dyddiad ad-dalu a chafodd arian ei ddidynnu o'i daliad Credyd Cynhwysol, 
gan adael Andy heb ddigon o arian am weddill y mis. 15 


5. 'Cyfeiriad a Chasglu' 
yw'r ateb 


Gwasanaeth 'Cyfeiriad a Chasglu' 


Byddai gwasanaeth 'Cyfeiriad a Chasglu' yn ateb llawer o'r problemau mae pobl yn eu hwynebu pan nad oes ganddyn 
nhw fynediad at eu post. Mae gwasanaeth 'Cyfeiriad a Chasglu' yn wasanaeth pwrpasol sy'n rhoi mynediad cyfartal at 
wasanaethau post i bobl mewn sefyllfaoedd byw anniogel, ansicr neu annhraddodiadol. Yn debyg i Flwch Post, 


byddai'n rhoi cyfeiriad y gall defnyddwyr ei ddefnyddio i gofrestru gyda gwasanaethau ynghyd a lle diogel i gasglu post. 


Rhaid i wasanaeth 'Cyfeiriad a Chasglu': 


Alluogi pobl sydd heb fynediad at eu post i'w 
gasglu 


Byddai darparu lleoliad diogel lle gall post gael ei gadw a'i 
gasglu yn sicrhau mynediad cyfartal at bost. Byddai hyn yn 
lleihau'r effeithiau niweidiol sy'n dod yn sgil y ffaith nad yw 
pobl yn gallu derbyn eu llythyrau. 


Cael ei ddarparu yn swyddfa'r post 


Swyddfa'r post yw'r lleoliad delfrydol ar gyfer gwasanaeth 
'Cyfeiriad a Chasglu'. Gyda thros 11,500 o ganghennau a 

meini prawf mynediad llym, mae swyddfeydd post yn lle cyfleus 
i'r rhan fwyaf o bobl gasglu eu post. Maen nhw hefyd yn tueddu 
i fod mewn lleoliadau mwy diogel fel ar y stryd fawr. O ystyried 
diben cymdeithasol a rôl gymunedol swyddfa'r post, rydym ni'n 
credu bod y rhwydwaith mewn sefyllfa dda i ddarparu'r math 
hwn o wasanaeth. 


13. Post Office Corporate, Post Office Corporate, (cyrchwyd ym mis 
Chwefror 2021) 


Bod am ddim ac yn hygyrch i'r defnyddiwr 


Mae ansicrwydd post yn effeithio ar bobl mewn 
sefyllfaoedd byw anniogel, ansicr neu annhraddodiadol, 
sy'n fwy tebygol o fod o gefndiroedd economaidd- 
gymdeithasol is ac yn ddi-waith. Er mwyn i wasanaeth fel 
hwn lwyddo i helpu pobl, mae'n hanfodol nad oes cost i'r 
defnyddiwr. Dylai'r gwasanaeth hwn hefyd osgoi gosod 
gofynion dogfennau adnabod llym ar ddefnyddwyr, gan y 
gallai hyn eu hatal rhag gallu cael mynediad ato. 


Darparu cyfeiriad diogel y mae modd ei 
ddefnyddio 


Mae goroeswyr cam-drin domestig yn wynebu risg 
penodol wrth rannu eu cyfeiriad ag eraill. Dyna pam mae 
hi'n bwysig na ellir defnyddio'r cyfeiriad mae'r 
gwasanaeth yn ei ddarparu er mwyn olrhain lleoliad y 
defnyddiwr. Mae'n hanfodol nad yw'n cynnwys manylion 
y dref y mae'r person yn byw ynddi, na lleoliad y man 
casglu. Mae hi hefyd yn hanfodol bod y cyfeiriad yn cael 
ei dderbyn ar geisiadau a chan wasanaethau hanfodol, 
fel banciau. 


17 


Mae pobl yng Nghymru yn cefnogi gwasanaeth 


'Cyfeiriad a Chasglu' 


Mae 3 o bob 4 person yng Nghymru yn cefnogi datblygiad gwasanaeth 'Cyfeiriad a Chasglu' a ariennir yn 
gyhoeddus er mwyn darparu mynediad am ddim i gyfeiriad a lle i gasglu post i'r rhai sydd ei angen. 


Byddai gwasanaeth 'Cyfeiriad a Chasglu' yn ei gwneud hi'n haws i'r rhai mewn sefyllfaoedd byw anniogel 
neu ansicr gadw mewn cysylltiad ag anwyliaid, cael mynediad at y gwasanaethau sydd eu hangen arnyn 
nhw pan fo'r angen yn codi a cheisio ailsefydlu eu hunain ar ôl cyfnod anodd. 


Mae 1 o bob 2 berson yng Nghymru yn credu bod angen gwneud mwy i gefnogi pobl sy'n ddigartref neu 
oroeswyr cam-drin domestig. Mae treialu gwasanaeth 'Cyfeiriad a Chasglu' yng Nghymru yn gam 
rhagweithiol tuag at wella mynediad at gymorth a fyddai'n helpu pobl i wella eu sefyllfa. Mae ein hymchwil 


yn dangos bod pobl yng Nghymru yn cydnabod yr angen am wasanaeth 'Cyfeiriad a Chasglu' ac yn cefnogi 


ei ddatblygiad. 


Yr hawl i dderbyn post 


Mae llawer o'r rhai sy'n cefnogi gwasanaeth 'Cyfeiriad a 
Chasglu' yn teimlo bod derbyn post yn hawl a ddylai fod ar 
gaeli bawb. 


“ [Mae 'Cyfeiriad a Chasglu'] yn rhoi gwell cyfle i'r rhai sydd heb 
gyfeiriad dderbyn eu post, a allai fod yn rhywbeth mor bwysig 
â swydd neu wasanaethau hanfodol y mae arnyn nhw eu 
hangen yn ddybryd.” 


“Byddwn yn cefnogi hyn gan y dylai pob unigolyn, waeth beth 
fo'i amgylchiadau, allu cael mynediad at ei bost.” 


“Rwy'n credu bod gan bawb yr hawl i gael dull o ohebu ag 
eraill.” 


Byddai 'Cyfeiriad a Chasglu' yn caniatau i 
bobl gysylltu ag asiantaethau a fyddai'n eu 
helpu 


Mae pobl yn tynnu sylw at y ffaith bod y cysylltiad rhwng bod â 
chyfeiriad, derbyn post a chael mynediad at wasanaethau 
hanfodol yn un pwysig. 


“...[Byddai 'Cyfeiriad a Chasglu'] yn caniatâu i bobl heb gyfeiriad 
gael cyswllt ag asiantaethau a allai eu helpu, rwy'n credu hefyd y 
byddai'n atal y bobl mewn angen rhag cael eu hanghofio, felly 
gallai achub bywydau.” 


“Mae angen i bawb gael cyfle i wella eu sefyllfa a byddai ['Cyfeiriad 
a Chasglu'] yn golygu na fyddai unrhyw un yn colli'r cyfle i gael 
cartref, swydd, apwyntiad ysbyty etc...” 18 


Dylid lleoli gwasanaeth 
'Cyfeiriad a Chasglu' mewn 
swyddfeydd post 


Mae 9 o bob 10 person yng Nghymru sy'n cefnogi 'Cyfeiriad 
a Chasglu' yn credu y dylai fod wedi'i leoli yn swyddfa'r post. 


Mae pobl yn dweud bod swyddfeydd post mewn lleoliadau 
cyfleus, sy'n hysbys i bobl a bod modd ymddiried ynddyn 
nhw ac y bydden nhw'n lle priodol ar gyfer gwasanaeth 
'Cyfeiriad a Chasglu'. 

Mae swyddfa'r post yn gyfleus ac yn dawel 


Mae 4 o bob 5 person yng Nghymru yn dweud bod eu 
swyddfa bost leol mewn lleoliad cyfleus 


“[Mae mewn] lleoliad cyfleus a lleoliad lle 
mae amryw o wasanaethau eisoes ar gael. 
Mae gon swyddfeydd post rôl gymunedol 
bwysig yn barod ac nid oes unrhyw stigma 
ynghlwm wrth ymweld â swyddfa'r post.” 
Mae pobl yng Nghymru yn ymddiried ym mrand Swyddfa'r 
Post 


Mae 4 o bob 5 person yng Nghymru yn dweud bod Swyddfa'r 


Post yn frand dibynadwy. 
ae pawb yn gwybod am swyddfa'r post a'i bod yn 


ddibynadwy." 
Mae gwasanaeth 'Cyfeiriad a Chasglu' mewn 
swyddfeydd post yn gwneud synnwyr gan ei fod yn 
defnyddio'r seilwaith presenno 


: Yn ymarferol: 
: An Post Ireland - Gwasanaeth Pwynt Cyfeiriad 


“ Ym mis Ebrill 2019, ymunodd An Post - gwasanaeth post 

" cenedlaethol Iwerddon - ag elusennau a darparwyr 

" gwasanaethau i lansio gwasanaeth 'Pwynt Cyfeiriad' mewn , 
. broni200 o swyddfeydd post yn Iwerddon.!“ Mae'r 

. gwasanaeth hwn yn cynnig cyfeiriad post personol a 

. gwasanaeth casglu llythyrau am ddim i bobl sy'n ddigartref * 

. neu'n byw mewn llety dros dro. i 


: I gael mynediad at y gwasanaeth, gall pobl gynhyrchu 

* cyfeiriad ar-lein heb unrhyw oedi ac maen nhw'n gallu ei 

" newid wedyn os byddan nhw'n yn symud i ardal wahanol. 
" Mae gweithwyr elusennau a gwasanaethau wedi bod yn 

. rhoi cymorth i bobl ddigartref i wneud cais ar-lein. Yn 

. ogystal, nid yw'r cyfeiriad yn defnyddio'r geiriau 'post 

. office', i fynd i'r afael â stigma digartrefedd. 


: Er mwyn casglu llythyrau, mae angen i'r cwsmer ddangos 
: cerdyn adnabod â llun yn swyddfa'r post. Mae swyddfa'r 
" post yn cadw post am 20 diwrnod, felly rhaid i'r cwsmer 

” gasglu ei bost o fewn yr amserlen hon. 


: O fewn 6 mis, cofrestrodd 1 o bob 3 pherson digartref yn 
. Iwerddon i gael cyfeiriad post 'Pwynt Cyfeiriad îs: c, efa 


swyddfa'r post sy'n delio â arbenigol, a gall ddarparu diogelwch 14. An Post, Media centre | An Post, (cyrchwyd ym mis Chwefror 
m : in 2021), 15. The Reputations Agency, An Post, (cyrchwyd ym mis 
phost lleol yn barod. ar gyfer eitemau. Chwefror 2021), 16. Folk Wunderman Thompson, Address Point, 


“Mae'n lle addas yn yr ardal i unrhyw . hyn, mae o leiaf 50% wedi cofrestru.'6 
"Mae'n ymddangos yn un fynd. Bydd yn cadw Swyddfa'r Post ï rr 
rhesymegol ac yn rhesymol i yn yr ardal leol, pan fo cynifer o Tania a i ia A i a O a a i a a 
lythyrau gael eu cyfeirio i leoedd eraill yn cau. Mae'n wasanaeth 


(cyrchwyd ym mis Chwefror 2021) 


Beth gall Llywodraeth nesaf Cymru ei wneud? 


Dylai Llywodraeth nesaf Cymru ymrwymo i dreialu'r 
gwasanaeth 'Cyfeiriad a Chasglu' mewn rhai swyddfeydd 
post yng Nghymru. 


Dylai Llywodraeth nesaf Cymru arwain y DU drwy 
hyrwyddo'r gwasanaeth 'Cyfeiriad a Chasglu' i sicrhau 
mynediad cyfartal at bost a gwasanaethau hanfodol i bobl 
yng Nghymru. 


Dylai'r Gweinidog Cydraddoldebau a'r Gweinidog Tai a 
Llywodraeth Leol roi blaenoriaeth i 'Cyfeiriad a Chasglu' er 
mwyn lleihau'r effaith mae'r mater hwn yn ei chael ar 
grwpiau ar y cyrion, yn enwedig pobl sy'n ddigartref neu 
sy'n dioddef cam-drin domestig. 


Gall unrhyw un nad oes ganddo gyfeiriad, sy'n symud o un lle 
i'r llall yn aml neu y mae ei bost yn cael ei ryng-gipio 
wynebu'r problemau hyn. 


Fodd bynnag, mae ymchwil Cyngor ar Bopeth wedi dangos 
bod pobl ddigartref a goroeswyr cam-drin domestig yn cael 
eu heffeithio'n benodol gan broblemau o ran cael mynediad 
at eu post a'u bod yn fwy tebygol o beidio gallu defnyddio 
gwasanaethau a cholli gwybodaeth hanfodol o ganlyniad. 


Mae'r canlyniadau sy'n wynebu grwpiau ar y cyrion a grwpiau 
agored i niwed yng Nghymru yn golygu bod angen ymateb 
amserol a rhagweithiol i'r mater hwn. Mae mwy na hanner y 
bobl yng Nghymru yn credu y dylid gwneud mwy i gefnogi 
pobl sy'n ddigartref a goroeswyr cam-drin domestig, ac mae'r 
rhan fwyaf yn cefnogi'r angen i wella mynediad at bost a 
gwasanaethau hanfodol drwy wasanaeth 'Cyfeiriad a 
Chasglu'. 


Byddai treialu gwasanaeth 'Cyfeiriad a Chasglu' yng Nghymru 
yn dangos ymrwymiad i leihau'r rhwystrau sy'n wynebu 
grwpiau â blaenoriaeth, gan gynnwys y rhai sy'n wynebu 
digartrefedd a phobl y mae cam-drin domestig wedi effeithio 


Atodiad 


Methodoleg M 


Mae'r adroddiad hwn yn defnyddio dau ddarn o ymchwil 
Cyngor ar Bopeth yn bennaf: a) ymchwil a wnaed ym mis 
Chwefror 2021 i ddeall rôl post i bobl yng Nghymru ac i roi 
cipolwg ar farn y cyhoedd ar y mater hwn, a b) ymchwil 
Cyngor ar Bopeth yn 2020 yn archwilio i ba raddau mae pobl 
yn y DU yn ei chael hi'n anodd cael mynediad at bost a'r 
effaith mae hyn yn ei chael arnyn nhw. 


mchwil yng Nghymru 


Comisiynodd Cyngor ar Bopeth YouGov i gynnal ymchwil 
arolwg ar-lein ar bwysigrwydd post i bobl yng Nghymru a'u 
barn am y cymorth sydd ar gael i bobl sy'n ddigartref neu 
sydd wedi dioddef cam-drin domestig. 


Oni nodir yn wahanol, mae ffigurau sy'n cyfeirio at oedolion 
yng Nghymru yn dod o ymchwil arolwg a gynhaliwyd gan 
YouGov Plc. Cyfanswm maint y sampl oedd 1,004 o 
oedolion. Cynhaliwyd gwaith maes rhwng 22 a 25 Ionawr 
2021. Cynhaliwyd yr arolwg ar-lein. Mae'r ffigurau wedi'u 
pwysoli ac yn gynrychiadol o holl oedolion Prydain Fawr (18 
oed a hŷn). 


Rhoddodd atebion testun agored gipolwg i ni ar y rhesymau 
pam roedd aelodau'r cyhoedd yn teimlo bod post a bod â 
chyfeiriad sefydlog yn bwysig, pam eu bod yn credu y 
byddai'r gwasanaeth 'Cyfeiriad a Chasglu' o fudd i'r rhai y 
mae'n eu helpu a pham eu bod yn teimlo y dylid ei leoli 


maun CAAA//AFÏÌFON FF mmect 


O 


Mae dyfyniadau ac astudiaethau achos eraill yn dod o ymchwil 

: ansoddol flaenorol a gynhaliwyd yn edrych ar brofiadau pobl 

| ddigartref a goroeswyr cam-drin domestig, mewn perthynas â methu 
: cael mynediad at bost. 

Sylwer: mae pob astudiaeth achos yn yr adroddiad hwn wedi cael 

: enwau gwahanol i sicrhau eu bod yn anhysbys 


b) Ymchwil yn y DU 


Mae adroddiad Cyngor ar Bopeth, Millions without Mail, yn archwilio'r 
rhesymau pam mae post yn bwysig i bobl yn y DU, rhai o'r rhesymau 
pam mae pobl yn ei chael hi'n anodd cael mynediad at bost a 
gwasanaethau hanfodol yn sgil llythyrau coll neu ddiffyg cyfeiriad 
sefydlog a'r effaith mae hyn yn ei chael ar unigolion. 


Comisiynodd Cyngor ar Bopeth Natcen Social Research i gynnal ymchwil 
feintiol ar i ba raddau mae pobl yn ei chael hi'n anodd cael mynediad at 
eu post a'r effaith mae hyn yn ei chael arnyn nhw. Roedd hyn yn cynnwys 
arolwg ar-lein o 15,000 o oedolion yn y DU yn defnyddio panel Dynata. 


Edrychodd yr ymchwil yn benodol ar ba mor gyffredin oedd problemau o 
ran derbyn post yn y boblogaeth gyffredinol, yn ogystal â grwpiau 
penodol y credwn y gallai'r mater hwn effeithio fwyaf arnyn nhw. Roedd 
grwpiau penodol o ddiddordeb yn cynnwys: 


e pobl sydd wedi profi digartrefedd 


e pobl sydd wedi byw mewn anheddau ansafonol, fel cychod a safleoedd 
carafanau 


e pobl sydd wedi byw gyda phartner neu aelod o'r teulu sy'n eu cam-drin 


e pobl sydd wedi byw yn y gymuned Sipsiwn a Theithwyr 


Oni nodir yn wahanol, mae ffigurau sydd ddim yn cyfeirio'n uniongyrchol 
at 'bobl yng Nghymru' yn dod o adroddiad ymchwil Millions without Mail 
ac yn cynrychioli oedolion yn y DU. 


Cyfeiriadau 


Data'r adroddiad yn llawn 


Dywedodd 1196 y bobl yng Nghymru nad oedden nhw wedi gallu 


derbyn eu post ar ryw adeg yn ystod y deng mlynedd diwethaf. 2: 


Ymatebodd 7796 y bobl yng Nghymru gan ddweud bod post yn 


bwysig neu'n bwysig iawn i un neu fwy o'r agweddau ar eu bywyd 3; 


(rheoli arian, rheoli bywyd o ddydd i ddydd, cael mynediad at 
wasanaethau hanfodol, cadw mewn cysylltiad â theulu a/neu 
ffrindiau). 

Mae 77% yn cefnogi datblygiad gwasanaeth 'Cyfeiriad a Chasglu'. 
Dywedodd 86% y bobl yng Nghymru ei bod hi'n bwysig bod pobl 
ddigartref yn gallu cael mynediad at wasanaethau hanfodol. 
Mae 8590 y bobl yng Nghymru yn credu ei bod hi'n bwysig bod 
pobl heb gyfeiriad sefydlog yn gallu cael mynediad at 
wasanaethau hanfodol 

Mae 6290 y bobl yng Nghymru yn dweud bod llythyrau'n bwysig o 
ran eu helpu i ymgysylltu â gwasanaethau hanfodol. 

Mae 4790 y bobl yng Nghymru yn dweud bod llythyrau'n bwysig 
ar gyfer rheoli eu harian. 

Mae 4790 y bobl yng Nghymru o'r farn bod llythyrau'n bwysig i 


gadw mewn cysylltiad â'u teulu a'u ffrindiau. A. 


Mae 5490 y bobl yng Nghymru yn credu bod angen gwneud mwy i 
gefnogi pobl sy'n ddigartref, ac mae 5096 o bobl yng Nghymru yn 
credu bod angen gwneud mwy i gefnogi pobl sy'n dioddef cam- 
drin domestig. 

Mae 91% y r rhai sy'n cefnogi datblygiad gwasanaeth 'Cyfeiriad a 


Chasglu' yn cefnogi ei leoli mewn swyddfeydd post. 5; 


Mae 79% y bobl yng Nghymru yn dweud bod eu swyddfa bost 
leol mewn lleoliad cyfleus. 

Mae 80% y bobl yng Nghymru yn dweud eu bod yn ymddiried ym 
mrand Swyddfa'r Post. 


Cyfeiriadau at ffynonellau allanol 


Comisiynodd Cyngor ar Bopeth Natcen Social Research i gynnal 
ymchwil feintiol ar y graddau y mae pobl yn ei chael hi'n anodd 
cael mynediad at eu post a'r effaith mae hyn yn ei chael arnyn nhw. 
Roedd hyn yn cynnwys arolwg ar-lein o 15,000 o oedolion yn y DU 
yn defnyddio panel Dynata. 

Datganiad Ystadegol Cyntaf, Digartrefedd yng Nghymru, 2019-20, 
Tachwedd 2020, 

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Domestic abuse prevalence and 
victim characteristics - Appendix tables, Tachwedd 2020. 
Methodoleg ar gyfer amcangyfrif y boblogaeth yr effeithir arni yng 
Nghymru: Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn amcangyfrif bod 
5.590 y bobl dros 16 oed yng Nghymru a Lloegr wedi dioddef cam- 
drin domestig yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Er mwyn amcangyfrif 
poblogaeth Cymru y mae cam-drin domestig wedi effeithio arni, 
lluoswyd yr amcangyfrif hwn gyda phoblogaeth dros 16 Cymru a 
ganfuwyd yn Stats Cymru, National level population estimates by 
year, age and UK country (cyrchwyd ar 24/02/2020) a chyrraedd 
amcangyfrif ceidwadol o 141,700. (Cyfrifiad: 196 y boblogaeth dros 
16 oed yng Nghymru (25890.44) * Amcangyfrif y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol o nifer yr achosion o drais a cham-drin 
domestig mewn pobl dros 16 oed yng Nghymru a Lloegr dros y 
flwyddyn ddiwethaf (5.474631728906)- 141,740.6243 o bobl) 

Ofcom, https://www.ofcom.org.uk/research-and- 
data/data/statistics/stats21, Residential postal tracker Q1-Q4 2020 
tables (XLSX, 4.7 MB), OC3 Tabl 56 o Mae 7296 o oedolion yng 
Nghymru yn dweud y bydden nhw'n teimlo eu bod wedi'u torri i 
ffwrdd o gymdeithas os na fydden nhw'n gallu anfon neu dderbyn 
post 

Comisiynodd Cyngor ar Bopeth Natcen Social Research i gynnal 
ymchwil feintiol ar y graddau y mae pobl yn ei chael hi'n anodd 
cael mynediad at eu post a'r effaith mae hyn yn ei chael arnyn nhw. 
Roedd hyn yn cynnwys arolwg ar-lein o 15,000 o oedolion yn y DU 
yn defnyddio panel Dynata. 

Datganiad Ystadegol Cyntaf, Digartrefedd yng Nghymru, 2019-20, 
Tachwedd 2020 

Llywodraeth Cymru, https://llyw.cymru/darpariaeth-llety- 23 
digartrefedd-chysgu-allan-rhagfyr-2020 (cyrchwyd ym mis Mawrth 


NASD 1A1N 


Cyfeiriadau 


Cyfeiriadau at ffynonellau allanol (parhad) 


9. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Domestic abuse prevalence and 
victim characteristics - Appendix tables, Tachwedd 2020. 

10. Gofal Cymdeithasol Cymru, Trais a cham-drin domestig - arweiniad 
i weithwyr proffesiynol, Rhagfyr 2020 

1i: Datganiad Ystadegol Cyntaf, Digartrefedd yng Nghymru, 2019-20, 
Tachwedd 2020 

12. BBC News, Call to give hospital appointment no-shows second 
chance (cyrchwyd ym mis Chwefror 2021) 

13. Post Office Corporate, Post Office Corporate (cyrchwyd ym mis 
Chwefror 2021) 

14. An Post, Media centre | An Post (cyrchwyd ym mis Chwefror 2021) 
15; The Reputations Agency, An Post, (cyrchwyd ym mis Chwefror 
2021) 

16. Folk Wunderman Thompson, Address Point (cyrchwyd ym mis 
Chwefror 2021) 


24 


Cyngor cyfrinachol am ddim. 
Pwy bynnag ydych chi. 
Rydym ni'n helpu pobl i oresgyn eu problemau ac yn ymgyrchu ar 


faterion mawr pan fydd angen clywed eu lleisiau. 


Rydym ni'n gwerthfawrogi amrywiaeth, yn hyrwyddo cydraddoldeb 
ac yn herio gwahaniaethu ac aflonyddu. 


Rydym ni yma i bawb. 


0009 


citizensadvice.org.uk 


Cyhoeddwyd ym mis Mawrth 2021 


Cyngor ar Bopeth yw enw gweithredol Cymdeithas Genedlaethol 
Cyngor ar Bopeth. Elusen gofrestredig rhif 279057. 


